♦ 


iiáiMðarrit til stuð'nings kirkju og kristindómi Islendingou, 
gefið ut af hinu ev. lút. kirkjufélagi lsl. í Vestrheimi. 



RITSTJÓRI JÓN J3JARKAS0N. 


Cj. árg. 

WINNIPEG, MAEZ 1894. 

Nr. 1. 


Bavííls sálmr 116. 

l'-ftir séra Valdemar Briem. 


(Lag: Inndælan, blídan.) 

]. Ijfómandi gleði 
lifnar í geði; 
lít eg til þín, 
alvaldi herra; 
öll léztu þverra 
andvörpin niín. 

Ljósanna faðir, eg lofa þig vil, 
lofsyngja þér meðan hér er eg til. 

2. Dauðans í bönduin, 
lieljar í liöndum, 
hnepptr eg lá. 

Sjúkr og þjáðr, 
hryggr og hrjáðr 
hrópaði’ eg þá: 

„Eilífi faðir, ó, frelsaðu mig, 
frelsaðu líf mitt, eg gráthœni þig“. 

3. Mildr og blíðr, 
mjúkr og þíðr, 






■ 2 — 


miskunnargjarn 
faSirinn náða 
frelsaði’ liið þjáða, 
íaráða barn. 

Yertu því róleg nú aftr, mín önd; 
öllu til góðs breytir lausnarans liönd. 

4. Tárin af hvarmi, 
bölið úr barmi 

burt tók bans mund. 

Fót minn hann reisti, 
líf mitt hann leysti 
lausnar á stund. 

Hraustr og glaðr og geng nú um láð, 
göfgandi, prísandi lausnarans náð. 

5. Hverju’ er að tjalda? 
hvað skal eg gjalda 
honum í mót? 

Heit vil eg greiða, 
hans nafn út breiða 
hjartans af rót. 

Frelsisins bikar eg hefja vil hátt, 
heilagan tignandi frelsarans inátt. 

6. Ljómandi fagr 
fagnaðardagr 

Ö o 

fer nú í hönd. 

Hór vil eg læra 
lofgjörð að fœra 
lífsins á strönd. 

Hór vil eg breiða guðs lof út um láð, 
lofandi drottins rníns eilífu náð. 


Steinarnir úr Jórclan. 


í 4. kap. Jósúa-bókar er frá því sagt, að þegar ísraelsmenn 
á leiðinni til Kanaanslands fóru yfir ána Jórdan, þá hafi þeir 



—3— 


tekið tólf steina úr árfarveginum, cinn stein fyrir hverja ætt- 
kvísl þeirra. þessa steina höfðu þeir með sér, og í Gilgal, þar 
sem þeir slógu fyrst upp tjöldum eftir að inn í fyrirheitna land- 
ið var komið, reistu þeir þessa steina upp. Hvað merkja þessir 
steinar? þeir merkja það, að ]?jóðin gekk þurrum fótum yfir 
Jórdan. þeir áttu að vera ísraelsmönnum til ævarandi minn- 
ingar um það drottins undr, sem hafði hjáipað þeim svona yfir- 
náttúrlega 3 'fir um ána. 

En þeir geta líka haft aðra þýðing fyrir oss, þessir steinar. 
Sagan þessi í heild sinni getr á öllum tímum minnt kristna 
menn á mjög þýðingarmikinn sannleik, eitt stórkostlegt atriði 
í fagnaðarerindi trúar vorrar. 

Israelsmenn urðu að komast yfir Jórdan til þess að ná inn 
i sitt fyrirheitna land. I æfisögu frelsara vors Jesú Krists er 
nokkuð, sein samgildir Jórdan í sögu ísraelsmanna til forna, þá 
cr þeir voru á leiðinni til Kanaanslands. það eru kvalir hans 
og krossdauði. Píslarsaga Jesú er sú Jórdan, sem liann verðr 
að vaða til þess að geta náð takmarki ætísögu sinnar. Hann 
verðr í andlegum skilningi að laugast í móðu dauðans áðr en 
hann geti orðið upphafinn til hinnar himnesku dýrðar. En alveg 
eins verða lærisveinar drottins að hafa staðið í einhverjum 
straumi mótlætis og þrenginga til þess að geta orðið það, sem 
þeir upphaflega áttu að verða, orðið rniklir og góðir menn, látið 
æfisögu sína verða á endanum ser sjálfum til sóma og lærimeist- 
ara sínum, hinum mikla stríðsmanni, drottni Jesús Kristi, til 
dýrðar. 

Nú má sjá, hvað steinarnir, sem Israelsmenn tóku upp úr 
Jórdan, geta þýtt fyrir oss. þýðingin er þessj: það er enn þá 
unnt, á öllum dögum unnt, jafnvel fyrir ákaflega veikan mann 
að komast heilu og höldnu og sigri hrósandi yfir straum mót- 
lætisins, yfir sannkallaða móðu dauðans. Og þegar einhver 
maðr hefir þannig komizt yfir uin slíka móðu, gengið þannig í 
gegnum andlega skírn, þá er hanu orðinn miklu meiri maðr, 
miklu betri maðr, stendr miklu hærra, miklu nær drottni himn- 
anna, heldr en áðr en hann lagði út í þessa ófœru. Slíkr reyndr 
maðr, maðr, sem komið hefir út úr þvílíkum reynsluskóla, getr 
þá samgilt einum þessara steina, er ísraelsmenn tóku með sér 
upp úr miðjum farvegi Jórdanar. Karaktér slíks manns er þá 



4— 


orðinn fastr eins og steinn, og maðrinn sjálfr stendr að öllum 
líkindum úr því eins og jarðfast bjarg, sem hvergi rótast, úr 
liverri átt sem andi aldarfarins blæs yfir bústað hans. 

það má, guði sé lof, ekki svo mjög sjaldan sjá slíka fasta 
og áreiðanlega karaktéra, menn, sem verðr að skoða eins og jarð- 
föst björg, menn, sem alveg óliætt er að treysta til þess að vera 
með öllu góðu, menn, sem hin góðu málefni mannfélagsins ávallt 
geta byggt á, menn, sem í rauninni eru máttarstólpar undir 
mannlegu félagi, menn, sem hera allt það, sem göfugast er í 
mannlííi sinnar aldar, sinnar þjóðar, sinnar byggðar, síns safn- 
aðar á herðum sér — bera það með sér hvar sem þeir ganga, -—- 
og koma allt af allra bezt frarn, þegar í raunirnar rekr. Sé nú 
farið að rannsaká, livernig á þessum mönnum stendr, þá mun 
það oftast koma í ljós, að þessir andlegu steinar hafa einhvern 
tíma staðið cða legið í miðri Jórdan. Með öðrum orðurn: menn 
munu komast að raun um, að þessir jarðföstu karaktérar lrafa 
myndazt í einhverju ströngu stríði, að þeir hafa átt sína ströngu 
reynslutíð, gengið í gegnum andlega eða líkamlega eldraun eða 
livoratveggja í einu, og eru síðíin útgengnir úr baráttunni með 
þeim andlegum kral'ti og kjarki, sem eriginn sáhcfir, erekki hef- 
ir viðlíka örlög reynt. 

Hver einustu mikilsverð sannindi, öll þau sannindi, sem 
eru lífið og sálin í öllum góðum fyrirtœkjum í mannlegu félagi, 
öll slík sannindi, er hafa hrundið mannkynssögunni áfram, þau 
samgilda líka steinunum, sem ísraelsmenn tóku tilforna með sér 
upp úr Jórdan. 011 slík sannindi hafa verið sótt niðr í Jórdan; 
þau hafa verið veidd upp á djúpinu, sótt niðr í straum stríðs og 
mótlætis. Sannleikrinn hefir aldrei getað opinberazt hér í 
jarðneskum mannheimi í sinni dýrð og krafti, enginn andlegr 
eða siðferðislegr sannleikr að minnsta kosti, fyr en hann í þeim 
eða þeim mönnum hefir verið búinn að ganga í gegnum sína 
píslarsögu. Enginn mikill sannleikr fæst nema fyrir stríð. 
Enginn getr orðið verulega mikill maður nema fyrir stríð. Eng- 
inn verulega góðr maðr nema fyrir stríð. Enginn verulegavitr 
maðr nema fyrir andlega eldraun. Enginn máttarstólpi fyrir 
mannfélagið nema hann liafi einhvern tíma átt heima í miðri 
Jórdan. Menn leiti rneðal allra mikilmenna mannkynssög- 



unnar. Menn leiti meðal allra virkilega góðra manna, sem þeir 
hafa lært að þekkja á æfi sinni. Menn leiti meðal allra þeirra 
mannssálna, er skína á söguhimni nútítarinnar eða liðinna alda 
eins og bjartar og blikandi stjörnur. Og niðrstaðan mun verða, 
að allar þessar sálir hafa átt sína undangangandi þrengingar- 
sögu, til þess ekki að segja reglulega píslarsögu. 

Ekki aliir menn hafa batnað, vaxið og styrkzt andlega á 
mótlætistímabilum æfi sinnar. þ»að er satt, og því er nú miðr. 
það hafa sumir legið undir í því stríði, látið straum mótlæting- 
anna gjöra úr sér ómenni, eyðileggja sig andlega. En hvað sem 
því líðr, þá er hitt eins satt fýrir því, að allir miklu manns-kar- 
akterarnir, sem til hafa verið og til eru, hafa myndazt í Jórdan. 
Eitthvað það, er samlíkzt getr píslarsögu frelsarans, hefir verið 
hrennipunktrinn í lífi allra verulega góðra og mikilla manna. 

„Ef þessir þegðu, myndi steinarnir tala“, sagði Jesús. þó 
að allir aðrir þegði um ágæti kristinnar trúar og hætti að hylla 
hinn krossfesta sorgamann eins og konung himins og jarðar, þá 
myndi steinarnir tala, allir þeir kristnu karaktérar, sem fyrir 
það að vera staddir í Jórdan hafa náð að verða hluttakandi í 
píslum frelsarans. 

þó að allir aðrir félli frá kristinni kirkju — fyrir það að 
vantrú aldarfarsins hefði hritið þá með sér -—, þá myndi kristin 
kirkja samt engan veginn falla, því að steinarnir frá Jórdan, 
karakterarnir kristnu, sem myndazt hafa í þrengingum lífs og 
dauða, myndi halda málefni hennar uppi, standa með það eins 
og jarðföst björg og bera það á fram. Svo kristninni er óhætt 
svo lengi sem nokkrir slíkir steinar eru til. 

Vér Islendingar þurfum nú sannarlega á slíkum steinum 
að halda fyrir öll vor velferðarmál, og fremr öllu öðru þá fyrir 
málefni kristindómsins hjá oss, — lifandi steinum fyrir kirkju 
vora, steinum, sem standa stöðugir, hvernig sem storroarnir blása, 
steinum, sem halda saman hinni kirkjulegu bygging vorri,stein- 
urn, sem á má byggja, að ekki verði allir burt úr bj’ggingunni 
áðr en nokkurn varir, steinum, sem ekki koma ofan ytir mann 
og kristindómsmálefnið sjálft, hrynjandi og hrapandi, steinum, 
sem tala um blessunina, er stafar af Jesú Kristi hinum krossfesta, 
þótt allr þorri kirkjulimanna þagni, steinum, sem málefni hins 



—G— 

krossfesta getr haft í kodda staS, getr hvílt á eins og á virki- 
legum máttarstólpum. 

Guð gefi þjóð vorri og kirkju marga slika steina. 


Má reiða sig á jguðspj allasöguna ? 

Eftir dr. F. Godet í Neuchatel i Sveiss. 


Framhald. 

f seinni tíð lmfa nú vísinóin að nokkru leyti fylgt þessari 
réttu aðfer\ Menn, sem laojt hafa stund á sögulegar rannsókn- 
ir, eins og Ewald, Keim og fieiri, og jafnvel Renan, sern reyndar 
er einn þeirra manna, er fiá uppliafi neita því, að kraftaverk 
geti til verið, hafa þó ekki getað losað hugsan sína frá því, að 
ýmislegt dœmalaust hafi komið fyrir í æfisögu Jesú, —-yfirnátt- 
úrlegt vilja þeir auðvitað ekki kalla það. Frásagnirnar eru svo 
einfaldar, hlátt áfram og nákvæinar, svo rnargar að tölu og þrátt 
fyrir það, live ólíkar þær eru hver annarri, svo samhljóða, orð 
Jesú, sem samfara voru ýmsum kraftaverkum, svo einkennileg 
og allsendis ólík því, að nokkur hefði getað fundið önnur eins 
orð upp, og í tilbót svo óskiljanleg, ef þau eru slitin frá atburð- 
unum sjálfum, sem frá er sagt, að vér neyðumst til að játa, að 
fyrir liatí komið merkilegar lækningar, sem eigi er unnt að gjöra 
grein fyrir á náttúrlegan hátt. Alþýðlegar sagnir hjá Gyðing- 
utn hera þess lílca vott, að þessi undr festust í rnanna minnum. 
Sé því neitað, að Jesús hafi gjört yfirnáttúrlcg verk þann tíma 
sem liann dvaldi hér á jörðinni, þá er með öllu óskiljanlegt, 
livernig líf hans gat haft svo dœir.alaust sterk áhrif á samtíðar- 
menn Irans. 

Menn reyndu þá til að draga svo mikið úrlækningum Jesú, 
að þær yrði ekki annað en náttúrleg blessunarrík áhrif, sem 
iiann, eins fram úr skarandi maí'r, hreinn og dyggðugr og hann 
var, hafi hlotið aö hafa á huga og taugakerfi sjúkra manna, og 
hafi þau álirif verið svo sterk, að þau hafi valdið lækning þess- 
ara manna. þóttust menn með Jæssu móti sálarfrœðislega hafa 
gjört grein fyrir lækninga-undrunum. En með þessari skýring- 
artilraun er hæði of mikið og of lítiö sagt. lrað hefði aldrei 
verið unnt að búast áreiðailega við heppilegum árangri af 



— 7 — 


9 


svona löguSum áhrifum. þegar hezt stöð á, gat maðr að eins 
haft von, en enga vissu um nokkur þvílík áhrif, sem, ef þau á 
annað borð komu fyrir, að eins urðu skoðuð sem heppilegar til- 
viljanir. Hvernig hefði Jesús átt að áræða að koma fram opin- 
berlega, ef hann hefði ekki haft annað en þessa óvissu að reiða 
sig á? Hann hefði þá ekki í viðrvist alls fólksins getaðsagtvið 
konuna, sem blóðfallssjúk hafði verið í tólf ár: „Dóttir, þín trú 
hefir hjálpað þér; far í friði og vertu heil sjúkleika þíns“ (Mark. 
5, 34); eða við limafallssjúka manninn, sem borinn var til Jesú 
af fjórurn mönnum: „Statt upp og tak sæng þína og far til húss 
þíns“ (Mark. 2, 1 — 12 ); eða við líkþráa manninn: „Eg vil, vertu 
lireinn" (Matt. 8 , 3). Auk þess sést það á frásögunni um lækn- 
ing limafallssjúka mannsins (Mark. 2, 1—12), og það mjög 
greinilega, að Jesús gaf út þannig lagað máttarorð sem trygging 
fyrir yfirnáttúrlegri lækning, sem hann ætlaði að framkvæma. 
það hefði verið léttúðugt af honum í meira lagi, hefði hann teflt 
upp á tvær hættur um vald það, sem hann hafði í sér mönnun- 
um til blessunar, með því að láta áhrif þess vera komin undir 
hinu óvissa eðli taugakerfisins í mannlegum líkama. Fullvissa 
sú, sem orð hans við slík tœkifœri bera vott um, er líka 
svo mikii, að vér hljótum að útleiða hana frá allt annarri orsök. 
Svo er enn fremr þess að gæta, að kraftaverkin í náttúruríkinu 
eiga ekkert skylt við áhrif á sálina, eins og t. a. m. þá er Jesús 
lægði storminn á vatninu, margfaldaði fáein brauð og fáeina 
fiska, breytti vatni í vín, lét fíkjutréð visna, uppvakti dauða 
menn. Til að komast frá þessu hafa menn þá þau úrræði, að 
segja, að sögurnar urn undrin í náttúrunni sé þjóðsagnir, sem 
myndazt hafi af hjátrú alþýðu. En þessi undr hafa alveg sams- 
konar vitnisburði sér til staðfestingar eins og lækningarnar og 
eru oss flutt af sömu postullegu frásögunum, setn allar eru sam- 
hljóða. I sögulegu tilliti eru hvortveggja undrin jafn-áreiðan- 
leg. Erá vísindalegu sjónarmiði höfum vér engan rétt til að velja 
um þau og segja: Onnur undrin tökum vér gild, en hinum neitum 
vér. Heyra þau ekki öll saman til hinnar sömu postullegu und- 
irstöðu guðspjallasögunnar? Bei'a ekki sögurnar um náttúru- 
undrin jafnt eins og þær um hin undrin sama merki alvarlegrar 
sannleiksástar og hreinskilins vilja til að fara rétt með söguna? 
þetta kemr einkum greinilega fram, þar sem um leið og sagt er 



— 8 — 


frá einhveiju kraftaverki Jesú ýms atvik eru dregin fratn, scm 
auSmykjandi voru fyrir postulana eða jafnvel gjörðu Jri hlœgi- 
lega. Eftir að Jesús í annað skifti hafði mettaS mannfjöldann 
með hinum litla matarforða, kom hann með Jtá aðvörun til læri- 
sveinanna, að þeir skyldi varast súrdeig Faríseanna, og skildu 
Jteir ]?et.ta svo sem hann væri að ávíta ];á fyrir ];að að hafa ekki 
tekið hrauð tueð sér. J;að var vissulega barnalesx huo'sun, o" í 
þeirri veru segja þeir frá ltenrii, þar sent þeir koma tneð orð )>au, 
er drottinn sagði út af því tilefni: „Hví fáizt þér um það, að þér 
ekki túkuð brauð með? Skjmjið þér enn ekki né skiljið? Er 
hjarta yðar enn þá sljógt? Sjáið þér ekki með berum 
augum? Heyrið þér ekki með opnum eyrum ? Eða mun- 
ið þér ekki“ o. s. frv. (Mark. 8,17—-18). Jrað er þó er- 
vitt að hugsa sér, að slíkar ávítur og svo auðmýkjandi atvik sé 
tilbúningr eftir postulana sjálf'a eða kirkju þá, sem af þeim var 
grundvölluð, og að svo liati sá tilbúningr af handahófi verið 
settr inn í hina upphatiegu guðspjallasögu. því verðr þvert 
á miiti eigi neitað, að þessi orð og þessar ávítur drottins verða 
meiningarleysa ein, ef þetta er slitið frá þeim yfirnáttúrlegu 
verkuin, sem tilefni gáfu til þeirra. Standi þessi orð á söguleg- 
um grundvelli, þá hljóta sannarlega undrin, sem þau orð eru 
töluð út af, að gjöra það líka. 

það liefir verið sagt, að á þeitn tírna og hjá þeirri þjóð hafi 
enginn spámaðr getað húizt við að fá viðrkenning, ef liann ekki 
gjörði kraftaverk, og því liafi Jesús líka orðið að gjöra svo lítið 
úr sér að látast að minnsta kosti framkvæma virkiieg undr, eða 
postularnir hafi orðiö að eigna lmnum þau. Jiað að Jesús eða 
postularnir lia.fi á þennan hátt villt sjónar fyrir mönnuin, enda 
Jiótt í góðum tilgangi eigi að liafa veri’', verðr með engu tnóti 
samrímt við eðli itans eða þeirra; slíkt er sálarfrœðislega ómögu- 
legt. En þótt ekkert tillit sé tekið til þessa, þá sannar fram- 
koma Jóhannesar skírara til fullnustu, að sú getgáta, sem hér 
er um að rœða, er algjörlega tekin úr lausu lufti. því svo sem 
kunnugt er var Jóhannesi veitt viðtaka sem miklum spátnanni 
af alrnenningi þjóðarinnar, og Jtað svo greirtilega, aö tnenn höfðu 
sterka tilhneging til aö trúa því, að hann væri hinn fyrirheitni 
Messtas, enda þótt þess só hvergi getið, aö ltann hafi gjöit eitt 
einasta kraftaverk, hvorki í sögu Jósephusar, né munnmæla- 



—9— 


sögura Gyðinga, né guðspjöllum nýja testamenfcisins, sem ]?<5 svo 
vel halda lieiðri hans á lofti; um hann er einmitt sagt, að hann 
hafi ekkert jarteikn gjört (Jóh. 10,41). þessi merkilegi munr á 
framkomu hans og Jesú hefði aldrei verið sýndr af guðspjalla- 
mönnunum, ef hann hefði eklci verið sögulegr virkilegleikr. 

A.ulc guðspjallanna geturn vér nú líka bent á vitnisburð 
eins manns, sem sjálfr persónulega hafði fengið reynslu fyrir 
hinum yfirnáttúrlega mætti frelsarans eftir að hann var inn- 
genginn í sína dýrð. Páll spyr í Galatabréfinu (3,5), hvort sá, 
sem veiti andann og framkvæmi kraftaverk, gjöri það með lög- 
málsverkum eða fyrir boðan trúarinnar. Hann skírskotar hik- 
laust til þess, sem Korinþumenn hafi séð og heyrt, þar sem hann 
segii': „Postulateikn eru gjörð meðalvðar í allri þolinmœði með 
táknum og stórmerkjum og kraftaverkum (2 Kor. 12,12). Og 
til Rómverja ritar hann í saina anda: „Ekki myndi egdirfastað 
tala nokkuð það, er Kristr hefir ekki framkvæmt fyrir mig, að 
koma heiðingjum til hlýðni með orði og verki, með krafti tákna 
og stórmerkja, með krafti heilags anda“ (Róm. 15, 18—19.). 
þar sem á þennan hátt er skírskotað til votta, þar getr eigi ver- 
ið að rœða um svik eða óáreiðanlega sögusögn. Ogjafn-frá- 
leitt er að tala uin sjálfsblekking hjá manni með eins mikilli 
greind og áreiðanlegri þekking á sjálfum sér eins og Páll. 

Annars er undrunum engan veginn af handahófi dreift út 
um hina helgu sögu, eins og almennt er álitið. Og sérstaklega 
er það hin mesta fjarstœða, þegar staðhœft er, að undr komi 
lang-helzt fyrir í sögu þess tímabils af fornöldinni, sem lengst er í 
burtu og þar af leiðandi var minnst kunnugt, en að svo verði þau 
óðum færri eða komi sjaldnar fyrir eftir því sein tíminn ieið og 
þekking manna fór fram, Allt fram á daga Mósesar, eða fyrstu 
jrásund árin af æfi mannkynsins, kemr ekki fyrir í liinni helgu 
sögu eitt einasta undr, er menn hafi látið framkoma í ríki 
náttúrunnar. það koma fyrir engla-opinberanir og fleiri yfir- 
náttúrlegir atburðir í æfisögu þeirra Abrahams, Isaks, Jakobs 
og Jósefs, forfeðra ísraelslýðs; en sjálfir gjöra þeir ekkeit 
kraftaverk. Undr í eiginlegum skilningi byrja ekki fyr en 
með Móses, sem guð beitti eins og verkfœri sínu til þess að op- 
inbera sjálfan sig sem hinn eina sanna og heilaga guð þvert á 
móti trú heiðindómsins á hina mörgu hjáguði. Kraftaverk þessi 



— 10 — 


í sögu Mósesar birtast sem guðleg teikn. það opinberast í þess- 
um undrum nafn og eðli Jehova, þess guðs, sem segir: „Eg er 
sá, sem eg er“, eða með öðrum orðum: Eg einn er það, sem eg er 
og vil vera; en allar skapaðar verur eru að eins það, sem eg vil 
þær sé. Um langan tíma koma nú engin undr fyrir. það ber 
ekki á slíkum atburðum fyr en liðin eru sjö hundruð ár. þá 
kemr það fyrir í ísraelsríki, að þeir Elías og Elísa gjöra krafta- 
verk, sem hafa þann tilgang, að lífga við og varðveita trúna á 
guð, sem um það ieyti var því nær orðin að engu rneðal guðs 
útvalda lýðs. Mörgum hundruðum ára síðar ber enn á undrum, 
það er að segja meðan stóð á útlegðinni í Babýlon, og tilgangr 
þeirra undra er sá, að nafn hins sanna guðs, sem þá var kornið í 
óvirðing, mætti aftr frammi fyrir augum heiðingjanna verða 
vegsamlegt. Síðan verðr í fjögr lnindruð ár hlé á undrum, en 
er sá tími er liðinn, koma þau enn fyrir, og þá í dýrðlegri mynd 
en nokkurn tíma áðr, þegar guð lætr ráðsályktan sinni mönn- 
unum til frelsis verða framgengt og fyrir framkvæmd postul- 
anna stofnar kirkju sína. Undrin eru þannig samfara hinum 
jpýðingarmestu tímabilum í sögu opinberunarinnar. því fer 
þannig mjög fjarri, að þau komi fyrir hvenær sein verkast vill 
eins og í æfintýrum, eða hverfi smátt og smátt eftir því sem 
tími líðr fram. þau koma þvert á móti að eins fyrir, þá er 
mjög einstaklega stendr á og hinn lifandi guð sér, að jiau geta 
haft þýðing í sögu hjálpræðisins, og faraáhrif þeirra æ vaxandi 
eftir því sem þau koina fyrir seinna í þeirri sögu. 

Undrin vei'ða þannig flest og jiýðingarmest á þeirn tíma, þá 
er hin síðasta og mesta opinberan guðs er að koma fram. Undr 
þau, er Jesús framkvæmdi, fullnœgja mannlegri þörf og sam- 
þýðast mannlegu eðli betr en öll önnur undr. Kristr er hinn 
heilagi á meðal syndaranna. Líf hans er þanr.ig hið mesta and- 
lega undr, sem hugsazt getr. því koma kraftaverk hans svo 
eðlilega fram, og opinbe'ra hina dœmalausu fylling lífs og kær- 
leika, sem í lionum bjó. 

það er þó í rauninni býsna merkilegt, að á vorri öld, þegar 
heimspekingarnir halda því fram, að heimrinn sé í innsta eðli 
sínu vilji, skuli menn ekki vilja viðrkenna, að viljinn hafl þvílíkt 
vald yfir hlutunum eins og undrin bera vott uin. Vilji, sem 
ekki vissi af sjálfum sér, á, eftir því sem menn segja, að 



— 11 - 


hafa látiS heiminn verSa til, og vilji, sem veit af sér á 
á sínum tíma aS láta heiminn líöa undir lok; en allan 
tímann, sem liggr á rnilli slíks upphafs og slíkra enda- 
loka, ætti viljinn ekki að hafa neitt vald yíir þessum sama 
heimi, sem honum er þó háðr? þvílíkar mótsagnir býðr biblían 
oss ekki. Biblían kannast fyllilega við mannlegan vilja, en 
ekki sem orsök þess að heimrinn sé orðinn til, heldr sem endi- 
mark hans. Heimrinn kernr fram sem hið stórkostlega verk- 
fœri, erguð sjálfr hefir látið verða til í þeim tilgangi, að maðr- 
inn gæti fengið þar uppeldi í siðferðislegu tilliti og yfir höfuð 
fullkomnazt. Af þessu hlýtr þá líka það að leiða, að þetta mikla 
verkfœri, náttúran, er æfinlega til taks, þegar guð vill beita 
henni til þess að koma fram fyrirætlunum síuum mönnunum til 
fullkotnnunar, — hlýtr á hverri stundu að vera undir það búin, 
að hlýða vilja hans og styðja að því, að hann nái tilgangi sín- 
um með mennina. Hver sein vill getr náttúrlega sagt, að kenn- 
ing biblíunnar sé heimska, en hún hefir þó að minnsta kosti 
engar mótsagnir inni að halda. 

Yér skulum enn leiða athygli manna að einu atviki. Er 
nokkuð óeðlilegt a,ð hugsa sér, að hann, sem er herra mann- 
kynsins og sér um uppeldi þess, þegar hann veit af einhverjuin 
manni, sem dýrð guðs og sálulijálp meðbrœðra hans liggr á 
lijarta, taki þá þennan mann sér til samverkamanns til að kenna 
mönnum að lyfta sér upp til guðs? Og ef svo slíkr samverka- 
maðr guðs sérstaklega sýndi sig trausts hans maklegan, hví 
skyldi guð þá ekki að einhverju leyti gjöra hann hluttakandi í 
valdi sínu yfir náttúrunni? Slíkt vald yfir náttúrunni tilheyrði 
einmitt manninum í upphafí, en hann var sviftr því um svo eða 
svo langan tíma út af því að hann syndgaði og fór illa með 
vilja sinn, og út af því að þá mátti líka við því búast, að hann 
myndi beita til ills valdi því, sem honum hafði verið veitt. 
Dœmi annarra eins manna og Mósesar og Elíasar sýnir oss, að 
fyrir miklu má trúa þeim, er trúir reynast, og af æfisögu Jesú 
sjáum vér, að alit getr gefið orðið í vald þess, sem inesta trú- 
mennsku sýnir. Sé svo, að vilji sé eðli hlutanna, og sé svo, að 
það, sem gott er, sé endimark hins fullkomna vilja, þá hlýtr á 
endanum allt það, sem náttúrunni tilheyrir, að verða lagt undir 
hinn heilaga vilja, og hver einstakr vilji hlýtr að fá lilutdeild 


— 12 — 


í valdinu yfir hlutunum a<5 sama skapi og hann hefir komizt 
langt í því að ná takmarki heilagleikans. ])að má því skoðast 
sem svik við hið háa takmark, sem mannkyninu er ætlað að ná, 
þegar mögulegleikinn til að framkvæma undr er fyrirfram 
strykaðr út af prógrammi sögunnar. Sökutn þessa hafa líka 
menn, sem dýpra hafa hugsað, eins og Rothe, hildaust sett sig 
upp á móti neitan kraftaverkanna, með því aö þeir telja þá neit- 
an grunnskyggni eina. 

það er þó einkum eitt atvik, stórkostlegt og þýðingarmik- 
ið, í æfi Jesú, sem allar tilraunir til náttúrlegrar skýringar 
hljóta að standa á; það er upprisci drottins. það helir meðöllu 
móti verið reynt til að gjöra þennan mikla atburð f mannkyns- 
sögunni að engu, en það hefir ekki tekizt, og nú á döguin sýn- 
ast allar mótbárur, sem unnt er að upphugsa í þá átt, vera 
tœmdar, og hið mikla undr, þar sem segja má að öll saga hins 
guðlega hjálpræðis renni saman í eitt, ljómar nú í virkilegleik 
sínum með meiri birtu en nokkurn tíma áðr. 

Svo sem áðr er tekið fram, hefirjafnvel Strauss mótmælt 
þeirri getgátu, sem Gyðingar fundu fyrstir uppá, að þegar post- 
ularnir vitnuðu um upprisu drottins síns og meistara, þá liafi 
þeir gjört sig seka í greinilegustu svikum. A móti því talar 
það, hve huglausir lærisveinarnir voru fyrst eftir dauða Jesú, 
hve forviða og fagnandi þeir urðu út af því, sem kom fyrir á 
páskadaginn, og livílík djörfung og trúarvissa kemr síðan frara 
hjá þeim alla þeirra æfi út, er þeir vitna um þann atburð. Sá 
djörfung er svo sterk, að eigi er annað hugsanlegt en að til 
grundvallar fyrir henni liggi óskeikanleg sannfœring um virki- 
legleik upprisunnar. 

Strauss hefir einnig fellt harðan dóm yfir annarri tilraun til 
að gjöra grein fyrir þessum atburði. Sumir þeirra, sem eru að eiga 
við biblíuskýringar, segja, að Jesús hafi sjálfsagt aldrei dáið a 
krossinum; hann hafi að eins fallið í dá eða fengið yfirlið, ensvo 
hafi hann vaknað aftr, er hann lá í gröfinni; hið svala loft þar 
niðri og ilmrinn af smyrslum þeim, sem hann var smurðr með, 
hafivakið haun. það er þó sannarlega óhugsanlegt, að Jesús, eins 
veiklaðr og máttvana og líkami hans hlýtr að hafa veriðorðinn 
eftir hinar hræðilegu píslir, hafi að áliðnum sama degi getað 
gengið til Emmaus og þaðan aftr til baka nm kvöldið til þess 



—13— 


að láta lærisveinana á ný sjá sig í Jerúsalem, og horfið svo aftr 
burtu frá þeim. Og þótt ekkert tillit sé tekið til þessara ein- 
stöku atvika, þá er þó óhugsanlegt, að lærisveinarnir, með þenn- 
an veiklaða og máttvana líkama Jesú fyrir augunum, hefði far- 
iö að trúa á hann sem herra lífsins og sigrvegara dauða oggraf- 
ar, og það er þó vitanlega þessi trú, sem er undirstaðan undir 
gjörvallri prédikan og starfsemi þeirra þaðan í frá. 

Strauss sjálfr liefir fundið upp þriðja í’áðið til þess að þurfa 
ekki að viðrkenna þetta undr, og Renan hefir fetað í hans fót- 
spor. Hann játar, að postularnir hafi verið samvizkusainir og 
vandaðir menn, og sömuleiðis, að Jesús hafi virkilega dáið; en 
liann hefir það íyrir satt, að þeir hafi verið ruglaðir af andlegri 
sjónhverfing, sem hafi leitt af því, að allt þeirra tilfinningalíf 
hafi orðið uppœst út af dauða Jesri. þeir sneru aftr til Galí- 
lea, þar sein þeir áðr höfðu lifað með meistara sínum og herra. 
])ar hafi heir þá sökkt sér svo djúpt niðr í endrminninguna um 
hann frá liðinni tíð, að á endanum hafi þeir ímyndað sér, að 
þeir virkilega sæi hann. Og alveg eins hafi farið fyrir Páli 
postula á ferð hans til Damaskus. Uppœstar tilfinningar hafi 
ruglað sálarsjón hans og svo hafi hann ímyndað sér, að Jesús 
Kristr hefði birzt sér, enda hafi hann fulikomlega haft rétt til 
aö setja það, er þannig kom fram við hann, jafnhliða þeiin opin- 
berunum, sem liinir lærisveinarnir töldu sig hafa orðið fyrir, 
með því að hvorttveggja hafi verið óvirkilegt. 

(Framh. í næsta blaði). 


S á 1 m r 

cftrr séra Lárus Halldórsson. 


(Lag: Ó J)á nácJ, ad eiga Jesúm.) 

1. Komið til mín, komið allir' 
kallar Jesús enn til vor, 
þér, sem eruð þunga hlaðnir, 
þreyttir gangið æfispor. 

Yðr hvíld skal hœga veita, 
hvíldar yðr virðist þörf. 



—14 


Eg vil yðr alla létta 
æfiþraut og lífsins störf, 

2. Okið mitt hið ljúfa, létta 
ioggja vil eg yðr á 

fyrir heimsins höfga byrði, 
henni yðr leysa frá. 

Af mér lærið hógværð hjartans; 
hœgjast mun þá yðar sál. 

Komið til mín, komið, vinir! 
komið! nú er meir en mál. 

3. Heilir ekki höldar þurfa 
lieilnæm þiggja læknis ráð; 
syndugir og sekir einir 
sœkja verða til mín náð. 

Sjúkum er eg sára lækning; 
syndugum minn veiti frið. 
Komið til mín, kæru vinir! 
komið! hafið enga bið. 

4 Já, eg kem, eg kem, ó, Jesú, 
kem og sekan játa mig; 
lát þú mig af líknsemd þinni, 
ljúfi drottinn, finna þig. 

Eg er þreyttr, þraut mig beygir, 
því eg koma vil til þín. 

Eg er sjúkr, sæti Jesú, 
sárin aumu lít þú mín. 

5. Lækna, Jesú, meinin mörgu, 
initt er sjúka hjarta þjá; 
því að f>ér og engum öðrum 
alla von og traust hef á. 

Virztu þungu, þöglu tárin 
þerra blítt af hvarmi mér. 

Veit mér æ á æfibrautum 
unað, frið og hvíld í þér. 




Um leiö og Kirkjublaðid (í Rvík) í liaust sagöi frá því, að 
bdkasafn séra Eggerts heitins Briem væri komiö hingað vestr 
sem væntanleg undirstaða til bókasafns hinnar fyrirhuguðu 
skólastofnunar kirkj*ufélags vors, skoraði það á alla útgefendr 
bóka og blaða á íslandi, að gefa framvegis eitt eða tvö eintök af 
ritum þeim, er þeir gæfi út, til þessa safns. Tók blaðið fram 
þessari sinni áskoran til stuðnings, að öllum þar heima ætti að 
vera annt um, að íslenzkt þjóðerni og menntalíf gæti varðveitzt 
hjá brœðrum þeirra hér vestra, en til þess væri íslenzkt bóka- 
safn ómissandi. En jafnframt treystir blaðið þvi, að þetta safn, 
sem kirkjufélagið er að koma upp, verði frjálst til afnota fyrir 
alla Islendinga, sem þess geta notið fyrir fjarlægðar sakir. 

Yér erum KirJcjublaðinu náttúrlega mjög þakklátir fyrir 
þessa áskoran, þótt vér höfum dregið að minnast hennar þangað 
til nú. Yér höfum verið að bíða eftir því, að fé það, sem kirkju- 
þingsmenn lofuðu að gefa til bókasafnskaupanna, kœmi allt inn, 
því svo lengi sem svo eða svo mikið af þeirri uppliæð var úti- 
standandi, var næsta lítil trygging fengin fyrir því, að safnið 
yrði eign kirkjufélagsins, enda þótt það væri til vor komið. 
Fyr fannst oss ekkert þýða í nafni kirkjufélagsins að hreifa því 
máli, sem áskoran Kirlcjublaðsins fer fram á. 

þessi trygging er nú reyndar ekki algjörlega fengin enn. 
Bókasafn það, sem um er að rœða, er ekki fullborgað enn. það 
vantar cnn nokkra tugi dollara. En héðan af sleppir kirkju- 
félagið safninu naumast úr höndum sér. 

A kirkjuþinginu í sumar komanda hljóta bókasafnskaup 
þessi að verða fullgjörð. Og að sjálfsögðu gjöra kirkjuþings- 
menn þá ráðstöfun fyrir geymslu og meðferð safnsins í næstu 
framtíð. 

Náttúrlega tekr kirkjufélagið því með hjartanlegum þökk- 
urn, ef útgefendr bóka og blaða á íslandi sinna áskoran KirJtju - 
blaðsins og senda bókasafninu gefins það, sem þeir framvegis 
gefa út. Og að fullnœgja skilyrði því, sem sett er, nefnilega að 
safninu sé haldið opnu til frjálsraafnota fyrir íslenzkan almenn- 
ing hér, teljum vér alveg sjálfsagt. Að eins viljum vér taka 
fram, að þetta getr ekki orðið fyr en bókasafnið er algjörlega 
sett á fót og fastar reglur eru settar fyrir meðferð þess; en þetta 
ætti einmitt að vorða gjört á kirkjuþinginu í sumar. 



Hr. Björn Jónsson, ritstjóri ísafoldar, liefir nýlega gefið 
sunnudagsskólabókasafni kirkju vorrar í Winnipeg timaritið 
ISunni, 7 bindi í vönduðu bandi. 

-X)00-<- 

TIL SICÓLANS. 

Guölaugr Erlendsson $ 1 , 00 ; Magnús Breiðíjörö $i. do; Kristín Sigrpálsdóttir 
$ 0 . 50 ; Kristján Jónsson $ 0 . 50 ; Gunnlaugr Peterson $ 1 , 00 , öll á Garðar. —B. T. 
Björnsson $1.00; Hattie Snowfield $5.00, bæði á Mountain. — Ingibjörg Bjarna- 
dóttir $ 0 . 50 , Guðriðr Ólafsdóttir $ 1 . 00 , Anna Thorgrímsen $1,00, Pálína Daníels- 
dóttir $0.50, Eleónóra Júlíus $1,00, allar í Winnipeg. 

J>essir peningar hafa fyrir löngu síðan verið afhentir féhirði skólasjóðsins, þótt 
kvittun þessi hafi af vangá legið óprentuð þangað til mi. 

Frá séra Jens Pálssyni í Utskálum hefir skólanefndin enn fremr veitt móttöku 
$20,14. ^að cr féð. sem skotið var saman í fyrra á synódus í Reykjavík skólasjóði 
vorum til handa, að viðbœttum 5 krónum, gjöf til skólans frá dr. Jóni J>orkelssyni í 
Kaupmannahöfn, — J>eir, sem þátt tóku í samskotum þessum á synódus, voru : 
liallgr. biskup .Sveinsson 10kr. f Kristján Jónsson, amtm., 5kr., séra Einar Jónsson 
í Kirkjubœ 5 kr., séra Sæmundr Jónsson 1 Hraungerði 4 kr., Eiríkr Briem, dócent, 
5kr., séra Magníis Andrésson á Gilsbakka 5 kr., séra Sigurðr Jensson í Flatey 4 kr., 
séra Bjarni J>órarinsson á Prestbakka 2 kr., séra Jóhann J>orkelsson í Reykjavík 5 
kr M séra Skúli Skulason í Odda 2 kr., séra Valdemar Briem að Stóra-Núpi 5 kr., 
séra Sigurðr Gunnarsson á Valþjófsstað 5 kr., séra Jón Jónsson að Stafafelli 1 kr., 
séra þórhallr Bjarnarson, dócent, 5 kr., séra Jens Pálsson 10 kr. 

I íjarvist Magnúsar Pálssonar gegnir Jón Blöndal (54-5 William Ave.) féhirðis- 
störfum fyrir Sam. 

Páll S. Bardal, 43 - Ross Ave., er innköllunarmaðr íyrir Sam . 

Ilr. Sigrbjörn Sigrjónsson sendir “Sameininguna“ út. Adressa hans cr: 
i64 Kate St. Til hans snúi menu sér viðvikjandi afgreiðslu blaðsins. 

Lexíur fyrir sunnudagsskólann; annar ársfjórðungr 1894 . 

6 . lexía, sunnud. 6 . Maí: Síðustu dagar Jósefs: 1 Mós. 50, 14 —26. 

7. lexía, sunnud. 13 . Maí: Israel í Egyptalandi: 2 , Mós. 1, 1—14. 

8 , lexía, sunnud. 20 . Maí: Gbska Mósesar: 2 . Mós. 2, 1—10. 

9, lexía, sunnud. 27. Maí: Móses sendr þjóð sinni til frelsis: 2. Mós. 3, 10 —20. 

ÍSclfold, lang-stœrsta blaðið á íslandi, kemr út tvisvar í viku allt árið, kostar 
í x\meríku $1.50. M, Pálsson, 12 Harris Block, Winnipeg, er útsölumaðr. 

Sllllliailfara hafa Kr. Cólafsson, 575 Main St., Winnipeg,^ Sigfús Berg- 
mann, Garðar, N. D., og G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn. I hverju blaði 
mynd af einhverjum merkum manni, flestum íslenzkum. Kostar einn dollar. 

KIRKJUBLAÐIÐ , ritstj. séra f>órh. Biarnarson, Rvík, 4. árg. 1894, c. 15 arkir, 
auk ókeypis fylgiblaðs, ,,Nýrra kristilegra smárita,“ kostar 60 cts. ogfæst hjá W.II, 
Paulson, Winnipeg, Sigf. Bergmann, Gardar, N.Dak., og G.S. Sigurðssyni, Minne‘ 
ota, Minn. 

,,SAMEININGIN { '* kemr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiðist fyrir fram. —Skrifstofa blaðsins: 704 Fifth Ave. N., Winnipeg, 
Manitoba, Canada.—Utgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), PállS.Bardal, Friðrik J. 
Bergmann, Ilafsteinn Pétrsson, N. Stgr. J>orláksson, Magnús Pálsson,Jón Blöndal. 


PRENTSMIDJA LÖGBERGS — WINNIPEG. 


